હંગત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | અધિક શ્રાવણ વદ -૩ 


તા: ૩૦ જુલાઈના રોજ છત્રપતિ 
શિવાજી રીજીયન (0૦ડર) ની વાર્ષિક 


સામાન્ય સભા તેમજ નવ નિયુક્ત 
કારોબારી સમિતિની રચના રીજીયન 
ચેરમેન વસંત સાંખલાના અધ્યક્ષ સ્થાને 
અકલુજ વિભાગ યુવક મંડળ ના યજમાન 
પદે પાટીદાર ભવનમાં યોજાયેલ હતી. 

સભાની શરૂઆત અકલુજ યુવા 
મંડળના બહેના દ્વારા ગણેશ વંદના સાથે 
કરેલ અને અકલુજ યુવક મંડળ મહામંત્રી 
ભરત પોકાર દ્વારા એકલુજ પધારેલા 
મહાનુભાવોના સ્થાન ગ્રહણ કરાવેલ અને 
આગળનું સુત્ર સંચાલન માટે રીજીયનના 
ચીફ સેક્રેટરી રમેશ પોકાર ને સોપેલ.પ્રથમ 
દીપ પ્રાગટ્ય સાથે ઇષ્ટ દેવ ની પ્રાર્થના 
સ્તુતિ કરેલ. 

ત્યારબાદ જાણીતા અજાણીતા 
દિવંગત થયેલા આત્મા માટે શ્રદ્ધાંજલી 
અપિંત કરવામાં આવેલ અને ઉપસ્થિત 
સભ્યોને આવકાર્યા હતા.અજેંડા મુજબ 
આગળ વધતા રીજીયન સેક્રેટરી દિપક 
જબુવાણી એ મીનીટસ બુક નું વાંચન કર્યું 
અને સૌ સભ્યોએ તેને બહાલી આપેલ. 
ત્યારબાદ મિશિન ચેરમન વિનોદ પોકારે 
આવેલ પત્રોનું વાચન કરેલ. 

ત્યારબાદ રીજીયન જોઇન્ટ 
ટ્રેઝઝર કિશોર ધોળું દ્વારા હિસાબોની 
રજૂઆત કરવામાં આવી અને સૌ સભ્યો એ 
બહાલી આપેલ.ત્યારબાદ પૂના મહિલાસંઘ 
ના પ્રમુખ શ્રીમતી દમયંતીબેન રામાણી એ 
છઠાં અધિવેશનમાં નક્કી થયેલા 
નિયમાવલી વાંચી સંભલાવેલ અને 
રિતિરિવાજ અથવા પ્રસંગોમાં થયેલ લેવણ 
દેવણ ઉપર મહિલાઓ નિયમનું પાલન કરે 
એમ સૂચવેલ. 

ત્યારબાદ આપણાં સેન્ટ્રલ 
યુવાસંઘ ઓશિયન કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ 
વિનોદ ભાવાણી ને સિકદ્રાબાદ થયેલ 
ઓલેંપિયાડની માહિતી આપેલ.ત્યારબાદ 
કેન્દ્રીય યુવાસંઘ જનરલ સેક્રેટરી ભરત 
છાભૈયા દ્વારા સુવર્ણિમ મહોત્સવમાં રદ્દી થી 
સમૃદ્ધિ અને ૪૬૮ અત્યાર સુધી રૂ.૩૬ કરોડ 
સહયોગ નિધિ વિતરણ કરેલ છે એમ 
જણાવેલ સાથે યુવસંઘના કર્યા નો અહેવાલ 
આપેલ. ત્યારબાદ મિશન ચેરમન વિનોદ 
પોકાર સાથે ૧૩ થીમ કન્વીનર અને થીમ 
[2020 મળીને ૨ વર્ષના કાર્યકાલ દરમિયાન 


થયેલ કાર્યાની માહિતી આપેલ. 
ત્યારબાદ રીજીયન વર્તમાન થીમ 
લીડર, કેન્દ્રીય કારોબારી 


કરેલ કાર્યો રુપે એમનું સન્‍માન કરવા 
આવેલ. ત્યારબાદ રીજીયન દશાબ્દી 
મહોત્સવ નિમિતે ૨૦૧૨ તે ૨૦૨૩ સુધીના 
સર્વે ચેરમેન, વાઈસ ચેરમેન અને ચીફ 
સેક્રેટરી નું સન્માન કરવામાં આવેલ. 
સાથે સાથે ૦€ડાર વિદ્યારત્ન અને 
વિશેષ સિદ્ધી તારલાઓનું સન્માનનું 
વિતરણ કરેલ.ત્યારબાદ અકલુજ સમાજ 
પ્રમુખત્રી સોમજીભાઈ ચૌહાણ જણાવેલ 


પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં ભક્તિના 
સાગર સાથે સુંદરકાંડ.....શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સનાતન સમાજ - નડિયાદ પ્રેરિત 
ઉમાનંદન મહિલા મંડળ આયોજીત 
સુંદરકાંડ પારાયણ 

28 જુલાઇના રોજ મહિલા 
મંડળ પ્રમુખ શ્રી ભગવતીબેન પોકાર 
અને મહિલા મંડળ મંત્રી ચંદ્રિકાબેન 
ચૌધરી ના અધ્યક્ષતામાં ઉમામંગલ 
ભવન, નડિયાદ મુકામે યોજવામાં 
આવેલ. 

શ્રી જલારામ કૃપા સુંદરકાંડ 
પરિવાર દ્વારા વક્તા શ્રી મગનભાઈ ભગતએ 
સરસ સુંદરકાંડ અને ભજનાવલી નું રસપાન 
કરાવ્યું હતું.. વસંત ત્કતુમાં ઝરમર વરસતા 
વાદલડી માં વરસાદની સાથે સુંદરકાંડમાં 
સર્વે સમાજ જનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા 
હતા અને ભગવાનને યાદ કરતા કરતા 
સુંદરકાંડની સમજૂતી સાથે તેમજ ભજન 
કરતા કરતા ભક્તિ નો માહોલ જામ્યો હતો. 


| તા.૦૪-૦૮-૨૦૨૩ | શુક્રવાર 


છત્રપતિ શિવાજી રીજીયન વાર્ષિક સામાન્ય સભા અકલુજ ખાતે યોજાઇ 


.. 


સભ્યો, _ ,*. 


115 લતાંધં01 1૬ (0! |1૯ા1ઢા તં(તા[ઢ8ં01 01 1011015 0 181((0 5૬0તંઢા 1550વંઢધં01 


$001।. 11£011 5૬: 0પ1%/ 


| ૭0 1૫૦.: 1197 


આપ સર્વે અમારા આંગણે આવ્યા તે બદ્દલ 
આભાર માનેલ અને રીજીયનને આશીષ 
આપેલ. 

ત્યારબાદ પુના ઝોન પ્રમુખશ્રી 
પ્રોફેસર પુરુષોતમ પોકાર પુના ઝોન બદલ 
માહિતી આપેલ અને જણાવેલ કે 
ભવિષ્યમાં ઝોન સમાજ નું પણ સ્નેહ મિલન 
યોજાવાની આશા વ્યક્ત કરેલ.ત્યારબાદ 
કેન્દ્રીય પંસદગી સમિતિના સભ્ય મહોદય 
અંબાલાલ પોકાર (ગાંધીધામ) દ્વારા નવી 
કારોબારી ના ગઠન બાબતે ચર્ચા 
કરેલત્યારબાદ દાતાશ્રીઓ એવા કોંઢવા 
યુવા મંડળ અને સ્વ.રામજીભાઈ 
મનજીભાઇ પોકાર પરિવારના સભ્યોનો 
આભાર માની સન્‍માન કરવામાં આવેલ 


શતાબ્દી મહોત્સવમાં ગ્રુપ 
ડાન્સમાં દ્વિતીય ક્રમાંક લેવા બદલ પુના 
યુવા મંડળની યુવતીઓનું સન્‍માન કરેલ 
અને તન્વી લોકેશ સેંગાણી સોલાપુર 
એમનો ચિત્રકલામાં તૃતીય ક્રમાંક આવ્યો તે 
બદલ સન્માન કરેલ. સિકંદરબાદ ખાતે 
ગોલ્ડન જુબલી ટુર્નામેંટમાં ભાગ લેનાર 
સર્વેખેલાડીઓનો સન્‍માન કરવા આવેલ. 

ત્યારબાદ ખૂલ્લા ચર્ચા સત્રમાં ૧) 
ભગવતીબેન સાંખલા સામાજિક અને 
અધ્યાત્મિક, પરિવાર પ્રાર્થનાની માહિતી 
આપેલ ૨) જાનવી પંજવાણી બારામતી 
યુવકોને ડૉ.નો ડ્રીમ અચિવ કરવામાં 
પ્રયત્ન ની માહિતી આપેલ.ત્યારબાદ ચીફ 
સેક્રેટરી રમેશ પોકાર ટર્મ વર્ષ દરમ્યાન 
સાથ સહકાર બદલ સર્વે સભ્યો નો આભાર 
માનેલ.ત્યારબાદ મિશન ચેરમન વિનોદ 
પોકાર વર્ષ દરમ્યાન ૧૩ થીમ લીડર સાથ 
સહકાર બદલ સર્વેનો આભાર માનેલ. 

ત્યારબાદ રીજીયન ચેરમેન 


વસંત સાંખલા દ્વારા કાર્યશાળામાં થયેલ 
ખર્ચ, વિદ્યારત્ન તથા વિશેષ સિદ્ધી પ્રાપ્ત 
થયેલ સર્વે યુવકોને બેગ આપવી એવી 
સભા પાસે મંજૂરી મેળવેલ. 

સાથે ટર્મમાં સાથ દેનાર ૧૦ યુવક 


ફ104 6010૬11005 
ય કે. 


મંડળનો, ૧૩ થીમ લીડરનો ખૂબ આભાર 
વ્યક્ત કરેલ અને શતાબ્દી મહોસત્વ માં 
ભાગ લેનાર સર્વે ખલાડીયોનો પણ આભાર 
માનેલ, ૪૩૮ રીપેમેંટ ટાઈમ માં ભરવા 


ભગવાન શ્રી હનુમાનજીની આરતી 
માટે સમાજના પ્રમુખ શ્રી માવજીભાઈ 
લીંબાણી અને સમાજના મંત્રી પુરસોત્તમભાઈ 
વાસાણી અને યુવક મંડળ પ્રમુખ સુભાષ 
લીંબાણી અને યુવક મંડળ મંત્રી ભાવેશ 
પોકાર ને બોલવવામાં આવ્યા હતા. અંતમાં 
વાસંતીબેન પોકાર દ્વારા સર્વે સમાજજનો એ 
હાજરી આપી તે બદલ આભાર વ્યક્ત કરેલ 


તેમજ વિશેષ આભાર શ્રી જલારામ કૃપા 


સુંદરકાંડ પરિવાર અને વક્તા શ્રી મગનભાઈ 


ભગતનો આભાર માનવામાં આવેલ. 
ત્યારબાદ ભગવાન નો પ્રસાદ લઈ સૌ 
સમાજજનો છૂટા પડેલ. 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવક મંડળ- 


13108.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 | 411:8ત11દ10121111[081111(9811દ11.€0॥॥ 


ડે 


મૃ 


વિનંતી કરેલ અને ભીમાશંકર યુવા મંડળ 
અને રીજીયનનો દિલથી આભાર વ્યક્ત 
કરી પદધર્મ ગૌરવ સાથે કર્મઠ ભાવે અદા 
કરેલ અને નવા ચેરમેન ને પોર્ટફોલિયો 
સુપ્રત કરવામાં આવેલ. 

ત્યારબાદ સંચાલન પસંદગી 
સમિતિ ને સોપવામાં આવેલ, તેમણે નીચે 
મુજબ નવ નિયુક્ત કારોબારી ની જાહેરાત 
કરેલ અને વરાયેલા પ્રતિનિધિ ઓ ને મંચ 


પર સ્થાન ગ્રહણ 
કરાવેલ નવનિયુક્ત 
ચેરમેન:- રમેશભાઈ 
પોકાર, દૌન્ડ 

122 :- વસંત સાંખલા, 
રાજગુરુનગર 

વાઇસ ચેરમેન :- કિશોર 
ધોળું,મંચર 

ચીફ સેક્રેટરી:- 

દિપક જબુવાણી, 
નારાયણગાવ 


પ્રવક્તા :- હરેશ પોકાર, 
સોલાપુર 
ટ્રેઝરર :- વિનોદ પોકાર, ઘોડેગાંવ 
સેક્રેટરી :- ભરત પોકાર, મંચર 
જોઇન્ટ ટ્રેઝરર :- દિપક જબુવાણી, ચિંચવડ 


ભરત છાભૈયા, ચિંચવડ 
જગદીશ લીંબાણી, ચિંચવડ 
શ્રીમતી રીનાબેન પોકાર,ચિંચવડ 


૧) પ્રચાર પ્રસાર: 

પરેશ નાકરાણી, સોલાપુર 

[2000:- સુરેશ નાકરાણી, નારાયણગાવ 

૨) યુવા ઉત્કર્ષ:- 

શ્રીમતી નિમિષા લીંબાણી, ચિંચવડ 

[200:- શ્રીમતી પ્રીતિ માંકાણી 

૩) સગપણ સબંધી:- 

શ્રીમતી મીનાક્ષી છાભૈયા, પુના 

[200:- વિજય પોકાર, દૌન્ડ 

૪) રમત-ગમત:- હરેશ પોકાર, ઘોડેગાવ 
[200:-દિનેશ નાકરાણી, સોલાપુર જીતેન્દ્ર 
દિવાણી, બારામતી 

૫) યુવાસુરક્ષા કવચ:- ભાવેશ ધોળું, મંચર 
[21020:- ગીતેશ દિવાણી, સોલાપુર 

૬) વેબકોમ;-ભરત દિવાણી, 
રાજગુરુનગર 

[280:- બિપિન સાંખલા, 
ચિંચવડ 

૭) કૃષિ અને પર્યાવરણ:- 
રમેશ દિવાણી, નારાયણગાવ 
[2020:- વિરેન્દ્ર સાંખલા, પેણ 
જજ ૮) બિઝનેસ સેલ:- 

1 દિપક રવાણી, ઓતૂર 

ઝર” 2 0: અશોક પોકાર, 
ઇન્દાપુર 

૯) શિક્ષણ અને પ્રતિભા:- 
પરેશ ગોરાણી, માનગાંવ 
[220:-પ્રતિક પોકાર, ચૌફુલા 

૧૦) સ્વાસ્થ્ય અને આપત્તિ:- 

શ્રીમતી કલ્પના દિવાણી, પુના 


લખમસી લધારામ છાભૈયા કચ્છમાં-વિરાણી 
મોટી હાલમાં-નારાયણપેટ 
પ પી ્સ્િ 


ુ પ 
દિનેશ બાબુભાઈ છાભૈયા કચ્છમાં- વિરાણી 
મોટી હાલે; નારાયણપેટ 


. 


220:-દિનેશ વાસાણી,બારામતી 

પરેશ ભગત, કોંઢવા પુના 

૧૧) સમાજિક અને અધ્યાત્મિક:- 

શ્રીમતી ભગવતી સાંખલા, રાજગુરુનગર 
[2000:શ્રીમતી ભગવતી છાભૈયા, બારામતી 
૧૨) રાજકિય જાગૃતિ:- 

સંજય ભગત, કોંઢવા 

[21020:- વિવેક લિંબાણી, ઓતૂર 

૧૩ ) ફંડ રાઈજીંગ:- 

રમેશ નાકારાણી, ચૌફુલા 

2020:- વસંત ભાવાણી, નારાયણગાવ 


શ્રીકિશોર સાંખલા, અકલુજ 
ભરત પોકાર, ઇન્દાપુર 
સોમનાથ હળપાણી, બારામતી 
વિનોદ માંકાણી 

ખુશાલભાઈ જબુવાણી 
જગદીશ પોકાર, દૌન્ડ 

કિશોર ચૌધરી, આળેફાટા 
જીતેન્દ્ર પોકાર, આળેફાટા 
સુરેશ પોકાર, કોંઢવા પુના 
કૈલાશ સેંઘાણી, કોંઢવા પુના 
ધવલ લીંબાણી, ચિંચવડ 
પ્રદીપ પોકાર, પુના 

મનોજ પોકાર, પુના 

ઈશ્વર પોકાર, ગોરેગાવ રાયગડ 
ચેતન સેંગાણી, સોલાપુર 
અમિત ચૌધરી, સોલાપુર 


નરશિહ ભાવાણી, ચિંચવડ 
પ્રકાશ ચૌધરી, ચાકણ 
છગન દિવાણી, નારાયણગાવ 
પ્રવીણ ભાવાણી, સોલાપુર 
પ્રવીણ સાંખલા, અલીબાગ 
પ્રદીપ પોકાર, પૂના 

નવનિયુક્ત કારોબારી મંડળની 
નિયુક્તિ થઈ તે બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 
સાથે શુભેચ્છાઓ આપેલ. 

વાર્ષિક સભામાં શ્રીસમાજ તથા 
મહિલા મંડળ અને છત્રપતિ શિવાજી 
રીજીયન ના હોદ્દેદારશ્રીઓની વિશેષ 
ઉપસ્થિતી રહેલ. 

પુના ઝોન પ્રમુખ પ્રો. પુરુષોત્તમ 
પોકાર, પુનાપુના ઝોન મહિલાસંઘ પ્રમુખ 
શ્રીમતી દમયંતીબેન રામાણીસેન્ટ્રલ 
યુવાસંઘ ઓશિયન કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ 
વિનોદ ભાવાણી સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ જનરલ 
સેક્રેટરી ભરત છાભૈયા, ચિંચવડ 
યુવાસંઘના સલાહકાર નરસી ભાવાણી, 
ચિંચવડસેન્ટ્રલ શિક્ષણ સમિતિના 220 
અમિત ચૌધરી,સોલાપુરસેન્ટ્રલ યુવાસંઘ 
ઓશિયન કાઉન્સિલના 1[21ર૦ પ્રકાશ 
ચૌધરી,ચાકણસેન્ટ્રલ યુવાસંઘ ઓશિયન 
કાઉન્સિલ ફંડ સમિતિના 0200 શાંતિલાલ 
દિવાણી, નારાયણગાવ 

ત્યારબાદ નવ નિર્મિત સમિતી 
પ્રમુખ રમેશ પોકાર દ્વારા રીજીયનમાં 
વિકાસ અને સમાજ સેવા માટે સદૈવ તત્પર 
અને આપેલ જવાબદારી હું અને અમારી 
પુર્ણ ટીમ પરમ કર્તવ્ય અને નિષ્ઠા પૂર્વક 
નિભાવશું આજથી જ નવી પોઝીટીવ ઊર્જા 
અને નવા જોષ સાથે કામે લાગીશું આવું 
ઉદબોદન આપેલ અને રીજીયન પ્રવકતા 
હરેશ પોકારે આભાર વિધિ કર્યા બાદ 
રાષ્ટ્રગાન અને સનાતન ધર્મના જયધોષ 
સાથે સભાને પુર્ણ જાહેર કરવામાં આવેલ. 


વિજય નાનજી છાભૈયા કચ્છમાં- વિરાણી 
મોટી હાલે : નારાયણપેટ. 


રતિલાલ રામજી ઘોઘારીકચ્છમાં દયાપર 
હાલે સુરત ડિંડોલી- 2ર 


, સાવલીના 21 સભ્યો 28 જુલાઇના રાત્રે 11 વાગે 
પ્રવાસની શુભ શરૂઆત કરેલ. સૌ પ્રથમ સવારે 
કડવા પાટીદાર કુળદેવી માં ઉમિયા ના ઊંઝા 
મંદિરે દર્શન કર્યા 

ત્યારબાદ અંબાજી માં અંબાના દર્શન કરી 
ગબ્બર પર્વત આરોહણ કરી મા અંબાના દર્શન 
કરી એક દિવસ આબુ રોકાણ કરી 29 જુલાઇ ના 
રાત્રે પ્રવાસ રિટર્ન સાવલી પૂર્ણ કરેલ. 


પે આઝકઝ.-૩૦.--- 


જીવનમાં આધ્યાત્મિક તથા પ્રકૃતિ સાથે નિકટતા વધે એ અર્થે પ્રવાસનું સુંદર આયોજન 
કરેલ જેમાં પ્રવાસમાં જોડાયેલ યુવક મંડળના સભ્યો એ ખૂબ જ આનંદ માણ્યો. 


યુવક મંડળ ખજાનચી રાહુલ 
પારસિયા, સહમંત્રી અશોક 
ત રંગાણી અને ઉપસ્થિત 
શું ભાઈઓ નું શાબ્દિક સ્વાગત 
કરેલ. 


રામજી કેસરા રામાણી પરિવાર કચ્છ ધામ : રતડીયા હાલે : હૈદરાબાદ 


બોલાવજો મુંબઈ યુવક મંડળ હંમેશા 
તમારી સાથે રહેશે તેવી બાંયધરી આપી 
હતી. અખિલ ભારતીય યુવાસંઘ પ્રેસિડેન્ટ 
હિતેશ રામજીયાણી એ કહ્યું હતું છોકરાઓ ને 
લઈ આવવા હોય સમાજમાં તો શરૂઆત 


ત્યારબાદ સહમંત્રી આપણાથી જ કરવી પડે. 
શ્રીમતી શર્મિલાબેન અશોકભાઈ પોકારે આશીર્વચન 
રામજીયાણી એજન્ડા વાંચી આપ્યા હતા. હેમલતાબેન પારસીયા એ 
સંભળાવ્યા અને સહમંત્રી આજે ચાલી રહેલી ફેશન ની દોડ માં 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર મુંબઈ શ્રીમતી પુનમબેન તણાતા સૌ માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. 


મહિલા મંડળ ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા ૦૧ 
ઓગસ્ટના પાટીદાર વાડી ઘાટકોપર મધ્યે 
પ્રમુખ શ્રીમતી હેમિકાબેન પોકારના 
અધ્યક્ષ સ્થાને યોજવામાં આવેલ.વાર્ષિક 
સભામાં ઘર ઘર પ્રાર્થના નું જનજાગૃતિ 
અભિયાન વિષે ખાસ કહેવામાં આવ્યું. 
મહિલા મંડળ મુંબઈ અને અખિલ ભારતીય 
મહિલા સંઘ મુંબઈ ઝોન દ્વારા કાર્યક્રમની 
શરૂઆત કરતા મહિલા મંડળ મુંબઈ ના 
મહામંત્રી શ્રીમતી શીતલબેન દ્વારા 
પધારેલા આમંત્રિત મહેમાનો અને નારી 
શક્તિ નું શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ. 

ત્યારબાદ દીપ પ્રાગટય પ્રમુખ 
શ્રીમતી હેમિકાબેન પોકાર, (આઈ.પી.પી 
શ્રીમતી) દક્ષાબેન મેઘાણી, મહામંત્રી 
શ્રીમતી શીતલબેન રુડાણી, ખજાનચી 
શ્રીમતી પ્રભાબેન ડાયાણી, સ્થાપક પ્રમુખ 
શ્રીમતી હેમલતાબેન પારસીયા, યુવા મંડળ 
મુંબઈના ન્યુ સિલેક્ટ રીજીયન ચેરમેન 
અશોક સેંઘાણી, મુંબઈ રીજીયન ચેરમેન 
હસમુખ રામજીયાણી, અખિલ ભારતીય 
યુવાસંઘ પ્રેસિડેન્ટ હિતેશ રામજીયાણી, 
ઘાટકોપર સનાતન સમાજના 
પ્રમુખશ્રી પ્રકાશભાઈ લીંબાણી, 
ઘાટકોપર યુવક મંડળના ઉપપ્રમુખ 
ગોવિંદભાઈ ધોળું, ઘાટકોપર મહિલા 
મંડળ પ્રમુખ શ્રીમતી ભાવનાબેન 
ધોળું, તેમજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
મહિલા સંઘ ના કારોબારી સભ્ય 
શ્રીમતી વનિતાબેન સેંઘાણી, ને 
આમંત્રિત કરવામાં આવ્યાં હતા. 

સમુહમાં માતા ઉમિયા ની આરતી 
કરવામાં આવી હતી. વાર્ષિક સામાન્ય 
સભાનો દોર આગળ વધારતા મહામંત્રી 
શ્રીમતી શીતલબેન રુડાણી એ પધારેલા 
આમંત્રિત મહેમાનો ઘાટકોપર સનાતન 
સમાજ ના આઈ.પી.પી. મહેન્દ્રભાઈ 
સેંઘાણી, ઘાટકોપર સનાતન યુવક મંડળ 
ના આઈ.પી.પી અશોકભાઈ પોકાર, 
ઘાટકોપર સનાતન યુવક મંડળના 
મહામંત્રી ધ્રુવ સાંખલા , ઘાટકોપર સનાતન 


રામજીયાણી એ ગત મિનીટસ નું વાંચન 
કર્યું અને તેની બહાલી લેવામાં આવી હતી. 
ત્યારબાદ મહિલા ખજાનચી શ્રીમતી 
પ્રભાબેન ડાયાણી એ વર્ષ દરમિયાન ના 


હિસાબ વાંચી સંભળાવ્યો અને તેની બહાલી 
લેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મહામંત્રી 
શ્રીમતી શીતલબેન મહિલા મંડળ મુંબઈના 
વર્ષ દરમ્યાન થયેલા કાર્યક્રમો નો આછેરો 
અહેવાલ આપેલ. આગળ મહિલા મંડળ 
મુંબઈ ના ટોટલ 19 હોદેદારોએ સ્થાનિક 
મંડળોમાં થતા કાર્યક્રમોના અહેવાલ આપ્યા 
હતા. 


સહયોગી 
ન! 


મહામંત્રી શીતલબેન 


સ રૂઝઈ.ાદ 


મંડળના હોદેદારોનો આભાર વ્યક્ત કરેલ. 
અને આગળ ખુલ્લો મંચ મુકવામાં આવ્યો 
હતો. ખુલ્લા મંચમાં મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણીએ 
નવા સુઝાવ સાથે કહ્યું આવતી ભાવી 
પેઢીને સુસંસ્કારીત કરવી હશે તો માતા એ 
સૌથી પહેલા મોબાઈલ નો ત્યાગ કરવો 
પડશે સાથે આશીર્વચન આપ્યા હતા. 
અશોકભાઈ સેંઘાણી એ પણ કહ્યું 
હતું કે નાનું યંગ જનરેશન આપણી સાથે 
જોડાયેલા રહે તેવા કાર્યક્રમો નું આયોજન 
કરો અમારી જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં આગળ 


માપુસા યુવા મંડળ ની સામાન્ય સભા અને 
નૂતન કર્ણધાર ની નિમણુક 


જુ 


પ્રમુખ જગદીશ પોકાર મહામંત્રી ભુપેન્દ્ર દિવાણી 


તા.23/07/23 ના રોજ હોટેલ 
પ્રીતિ ઇન્ટરનેશનલ ખાતે બપોર પછી 3.30 
વાગે યુવા મંડળ ની સામાન્ય સભા યોજાઈ 
હતી. 

યુવા મહામંત્રી ભુપેન્દ્ર દિવાણી દ્વારા 
સર્વે નું શાબ્દિક સ્વાગત કર્યા બાદ સહમંત્રી 
રમેશ પોકારે પ્રમુખ વિસનજી વાસાણી અને 
પૂરી કારોબારી સમિતી ને મંચસ્થ કરાવ્યા 
હતા. 

મંચ પર સમાજ પ્રમુખ વાલજીભાઈ 
વાસાણી, મહામંત્રી પુરુષોત્તમ માકાણી, 
સહમંત્રી જગદીશ નાકરાણી,યુવા મંડળ ।22 
દિપક લીંબાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા 
હતા.પ્રાર્થના અને દિપ પ્રાગટ્ય બાદ ગત 
મિટિંગ ની મિનીટ બુક નું વાંચન કર્યું અને 
બહાલી લીધી હતી. 

ખજાનચી સુરેશ નાથાણી એ વાર્ષિક 
હિસાબ ની રજુવાત કરી હતી. ત્યારબાદ 
યુવાસંઘ દ્વારા નિર્ધારિત 13 વિવિધ થીમ 
આધારિત કરેલ કાર્ય ની જાણકારી થીમ 
લીડર બિપીન ચૌહન (શૈક્ષણિક), સુનીલ 
ધોળુ (ફંડ રેઝિંગ), દિલીપ કેસરાણી (રમત 
ગમત), તુષાર ભાવાણી (સાંસ્કૃતિક), મુકેશ 
પોકાર (પર્યટન), નીતિન નાકરાણી 
(આરોગ્ય), સતીશ પોકાર (વેબકોમ), કિર્તી 
ડાયાણી (આયોજન), મનોજ રામાણી 
(૪૬1૮), રમેશ પોકાર (પ્રચાર પ્રસાર), 
ભૂપેન્દ્ર દીવાણી (રાજકીય) એ આપી હતી. 

21/70 રીજીયન ના અહેવાલ 
ડાયાભાઇ ભાવાણી એ આપ્ય હતા.ઉર્જાવાન 
પ્રમુખ વિસનજી વાસાણી એ પોતાના 
વક્તવ્ય મા ટર્મ દરમ્યાન તેમની ટીમ નો 
અને સર્વે યુવાનો નો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો 
હતો.કોઈ પણ કાર્ય મા તૈયારી માટે પોતે 
હાજર રહી ને પ્રેરણા દાયક નેત્રુત્વ પૂરું પાડ્યું 


ક કરક રઝ બુનુ હ બંઝજ્ન જગ મુ શ 0ર ₹ઝમબ 


॥ મા ઉમિયા 
બાલા ત્રિપુરા સુંદરી સ્વરૂપ 


(કુકડાની સવારી) 


ક જકન્ન ભ્ઝળન મમ 


& તાઝનક ભઝ૯ળબ 


ર કે ભાગિઆ ફાઝાઝાઅ ખગ મહ્સંબ્ર 


ડડ 


૪-૮-૨૦૨૩ સોમવાર 
સવારે ૯:૦૦ કલાકે 


નુ ક કબ ₹૩ળાખ ખગ 


04 ત્રીજ 
ટિ 


2023 | શુક્રવાર 


£ 
૧૪-૮-૨૦૨૩ સોમવાર 
સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે 


હતું. સમાજ પ્રમુખ વાલજીભાઈ, સમાજ 
મહામંત્રી અને સલાહકાર પુરુષોત્તમ માકાણી, 
સમાજ સહમંત્રી અને સલાહકાર જગદીશ 
નાકરાણી ,122 દિપક લીંબાણી એ પ્રસંગ 
અનુરૂપ વક્તવ્ય આપ્યા હતા. અને યુવા 
મંડળ ની પૂરી ટીમ ના સારા કાર્યો કરવા 
બદલ વખાણ્યા હતા. 


વર્તમાન ટીમ નો કાર્યકાળ પૂર્ણ 
થયો એવું જાહેર કર્યા બાદ સભા સંચાલન 
નિરીક્ષક ટીમ ને સોંપવામાં આવ્યું હતું. 
સમાજ ના દરેક વિભાગ માંથી આવેલ નામ 
ની વિગતવાર ચકાસણી કર્યા બાદ નવી ટીમ 
બનાવી હતી. અને નવી ટીમ માંથી નવીન 
પ્રમુખ જગદીશ પોકાર ની વરણી કરી હતી. 
સર્વે એ નવીન કારોબારી ને ઉત્સાહ થી 
વધાવી અને અભિનંદિત કરી હતી. 

અંતે રાષ્ટ્ર ગાન બાદ ભોજન સભા 
પૂર્ણ કરી હતી. 


પ્રમુખ : જગદીસ પોકાર 
122 : વિસનજી વાસાણી 
ઉપ પ્રમુખ: મનોજ રામાણી 
મહામંત્રી : ભુપેન્દ્ર દીવાણી 
સહ મંત્રી : સુનીલ ધોળું 
ખજાનચી : સુરેશ નાથાણી 
સહ ખજાનચી: નિનાદ લીંબાણી 
રમત ગમત : દિપક ભાવાણી 
ફંડ રેઝિંગ :દિલીપ માધાણી 
યુવા ઉત્કર્ષ,સોશિયલ,આધ્યાત્મ:મુકેશ પોકાર 
એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હંટ: વિનોદ ધોળું 
વેપાર અને પ્રવાસ : બિપિન ચૌહાણ 
હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર: નીતિન નાકરાણી 
વેબ કોમ : સતીશ પોકાર 
યુવા સુરક્ષા કવચ : કીર્તિ ડાયાણી 
પ્રવકતા: રમેશ પોકાર 
રાજકારણ: ભુપેન્દ્ર દીવાણી 
કો ઓર્ડીનેટર, કૃષિ અને પર્યાવરણ : 
કિર્તિ ડાયાણી 

પુરુષોત્તમ માકાણી 
જગદીશ નાકરાણીદિપક લીંબાણી 


પ્ર કુ 


પિક નાઇ (જુ બં 11016 


દ. & તકના ભમૂમબ મ્‌ 


મગનું & કના ₹ઝાગ ખગ શ કા સબા ગન 


॥38ાઢાર॥ 0 210810 || 
ડા3ળ 1૯૫1 1૬લતપખ્ત ગ્તાદાંવંતા 5૮1ના 
પ" તાંલ [તાતા 3112૫૯1 
(0265૫1 ઉકા 86001) * 


ક ડડ 
સ્વ.ડો. વસંતભાઈ ધોળુ ને સમર્પિત 

સ્વર્ણિમ મિશન ગ્રીનઇન્ડિયા મહા અભિયાન 

અને "વૃક્ષો આપણા સાચા મિત્ર" આ કહેવતને 


ભરૂચ સમાજના સભ્યો દ્વારા વૃક્ષારોપણ 
કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ 


સાર્થક કરવા અંતર્ગત 3 ઓગસ્ટ ના રોજ બપોર 


જ્યોતિ હર્ષદ લીંબાણી (રસાયની) 
નવી મુંબઇ-114 
રક્ષાબંધન વિશેષ. 
ઊ1[05://1/0૫|પ.૦૦/-0/431/૯6[ર1272%૪ 
આપણા સનાતન ધર્મ માં અનેક 
પવિત્ર તહેવારો ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે અને 
દરેક તહેવારો નું વિવિધ મહત્વ રહેલ છે. 
એવો જ તહેવાર એટલે કે રક્ષાબંધન જેમાં 
બહેન પોતાના ભાઈના હાથમાં એક ધાગા રૂપી 
રાખડી બાંધીને ભાઈને આશીર્વાદ આપતી 
હોય છે. 
રાખડીનું નામ આવે એટલે આપણા 
મનમાં અનેક પ્રકારની રાખડીઓનો વિચાર 


થઘ્‌ન્‌ 8) કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા રડ 


મંડળ આયોજીત વૃક્ષારોપણ 


ક ઝવ સઝમમ ગન 


મિશન ગ્રીન ઇન્ડિયા મહા અભિયાન અને 
વૃક્ષારોપણ કરતાં ભરૂચ મહિલા મંડળના બહેનો 


પછી 4:00 કલાકે વૃક્ષારોપણ નું આયોજન 
કરવામાં આવેલ. 


વૃક્ષારોપણ નું સફળ આયોજન 
સમાજ , યુવક અને મહિલા મંડળના હોદેદારો 
અને વડીલો ની ઉપસ્થિતિમાં ભરૂચ સમાજવાડી 
ખાતે કરવામાં આવ્યું હતુ. 

જેમાં પ્રાણવાયુ આપતા 
આશોપાલવ, લીમડો, ફુલઝાડ જેવા 38 જેટલા 
વૃક્ષોનું વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. 
શ્રી ક.ક.પા.યુવક મંડળ ભરૂચ કૃષિ અને 
પર્યાવરણ સમિતિ. 


ગૌરવ સમાન સ્પંદન મિત્ર જ્યોતિબહેન હર્ષદ 
લીંબાણી કે જેઓ પોતાની અનોખી 
ક્રિએટીવિટીથી ઘરમાં રહેલ વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ 
વસ્તુઓ નો ઉપયોગ કરીને સુંદર મજાની 
રાખડી બનાવે છે અને સાથે સાથે પોતાના 
વિસ્તારના નાના ભૂલકાઓને આ ક્રિએટીવિટી 
કલા શીખવાડીને એ બાળકોને રાષ્ટ્ર માટે 
આપણે કેવી રીતે નાની ઉંમરમાં પણ ઉપયોગી 
થઇ શકીએ એવો સમાજને સુંદર મેસેજ આપે 
છેઆ વિડિયોની લીંકમાં આપ જ્યોતિ બહેનની 
વિશિષ્ટ પ્રકારની કલા અને બાળકોને કેવી રીતે 
શીખવાડે છે 


હતી. 


મહિલા મંડળ ઘાટકોપર પ્રમુખ શ્રીમતી 
ભાવનાબેન ધોળું એ કહ્યું હતું અરસ પરસ 
એક બીજા ના સથવારે સારા કાર્યો કરશું 
હંમેશા તમારી સાથે જ છીએ. આગળ 
પ્રીતીબેન ભગત એ મહિલા સંઘ અને 
રીજીયન સાથે મળીને મિશન અભિમન્યુ 
ચાલી રહ્યું છે તેની ઊંડાણ પૂર્વક વિગત 
વાર જાણકારી આપી હતી. 

ત્યારબાદ મહિલા મંડળ મુંબઈ 
અને મહિલા સંઘ મુંબઈ વતી પરિવાર 
પ્રાર્થના આપણા ઘરો-ઘરમાં કરવામાં આવે 
સાથે "ઘર ઘર પરિવાર પ્રાર્થના, હર ઘર 
પરિવાર પ્રાર્થના" તેનો સંકલ્પ લેવામાં 
આવ્યો હતો. જેમાં દરેક વ્યક્તિ ને પ્રાર્થના 
ની કોપી આપવામાં આવી હતી. 

રોજ રાત્રે 8-30 વાગ્યે બધા એક 
જ સમયે પરિવાર પ્રાર્થના કરી એ તેવો 
સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો હતો. આગળ પ્રમુખ 
સ્થાને થી શ્રીમતી હેમિકાબેન પોકાર એ 
પધારેલા આમંત્રિત મહેમાનો અને નારી 
શક્તિ નો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આપણા 
મહિલા મંડળ મુંબઈ નું બંધારણ બદલવાનું 
છે. તેની ટુંક માં જાણકારી આપી હતી. 
સાથે ખુશી ની લાગણી વ્યક્ત કરી 


સમાજ અને યુવક મંડળના 
ભાઈઓ એ સભા ની શરૂઆત થી પુર્ણ 
જાહેર કરવામાં આવી ત્યાં સુધી 
પોતાનો અમુલ્ય સમય આપી મહિલા 
મંડળ મુંબઈ નું માન વધારીને 
શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી હતી તે બદલ 
મહામંત્રી શીતલબેન રુડાણી એ બધા 
ભાઈઓ નો મહિલા મંડળ મુંબઈ વતી ખુબ 
આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. 
સહમંત્રી શર્મિલાબેન આભાર 
વિધિ કરી હતી. રાષ્ટ્રીય ગીત ગાઈને 
અલ્પાહાર ની મોજ માણતા સૌ છુટા પડ્યા 
હતા. મહિલા મંડળ મુંબઈ-પ્રમુખ- 


હેમિકાબેન પોકાર મહામંત્રી- શીતલબેન 
રૂડાણી 


લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર ધામ દ્વારા 
વીરાણી ગામની ધર્મસભા તારીખ 0૦૩ નાં 
રોજ સમાજ ઉપપ્રમુખ શંકરભાઇ કાનાણી, 
મંત્રી પ્રવિણભાઇ, દેવિસર સમાજ ના પ્રમુખ 
ડાયાભાઈ, જતાવીરા સમાજના પ્રમુખ 


શીવજીભાઇ અને દરેક ગામના વડીલો અને 
બહેનો એ ખાસ હાજરી આપેલ હતી.. 

અત્રે ખૂબ ધામધૂમ થી વલ્લભ 
કૃષણ જી નાં નેતૃત્વ માં સતત દરેક ગામમાં 
હાલ ધર્મસભા નાં આયોજન છે તેમ અત્રે 


 શૌર્યસંસ્કરણ વ્યવસ્થાપત 
માર્ગદર્શક કાર્યસમિતિ 


1 -અ૦૭-- લક્ષ્મીનારાયણ 


_ પુરુષોત્તમ માસ સત્સંગ સભા| - 


), તા. 04. 08.23 ને શુક્રવારના 
શુભ દિને કોટડા (જ)ગામે 
ધર્મસભા નું આયોજન છે 


ર સંત શ્રી વલ્લભ કૃષ્ણજી 
જ યવાણીનું પ્રવચન આપશે .& 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ-હાલોલ દ્વારા પ્રેરિત શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવકમંડળ-હાલોલ આયોજીત 


તારીખ:૨૬/૦૭/૨ર૩થી ૦૨/૦૮/૨૩ 
સુધી કરેલ જેમાં સમાજના ૨૫૦ કાર્ડ નું 
અપડેટ તથા નવા બનાવેલ અને આ ઉપરાંત 
પોસ્ટ વિભાગની અંત્યોદય શ્રમિક સુરક્ષા 
યોજના કે જેમાં ૮૦ વ્યક્તિઓ ને હેલ્થ નું 
ઇન્શ્યોરન્સ ૫૦૦૦૦૦ સુંધી નું છે તેનો લાભ 
કામદાર વર્ગ ને આપી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ 
પૂરું પાડેલ. 

આવા ઉમદા અને સમાજ લક્ષી 
કાર્યો કરવા બદલ હાલોલ યુવક મંડળ ને 
ખુબ ખુબ અભિનંદન.. 


શ્રી કચ્છ કડવા સનાતન પાટીદાર 


સમાજ ભરૂચ દ્વારા વડીલો ના મનનો 
મેળાવડો ( દેશી રયાણ ) ની શરૂવાત 
કરવામાં આવેલ. આ મેળાવડો દર મહિના ના 
પહેલા ગુરુવારે સમાજવાડી માં બપોરે 3:30 
થી 6:30 ના સમયમાં રાખવામાં આવશે જેનો 
3 ઓગસ્ટ થી શુભારંભ કરવામાં આવેલ 

ત્યારે આશરે 76 જેટલા વડીલોએ 
લાભ લીધેલ અને આવનાર દર મહિને 
લેવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમની શરૂવાત 
કરવામાં સમાજના હોદેદારો દ્વારા સારી 
મેહનત કરેલ જેની સફળતા રુપે 76 જેટલા 
સભ્યોએ ભાગ લીધેલ 

મેળાવડા ની શરુઆત માં સમૂહ 
હાસ્યથી કરવામાં આવેલ સર્વે સભ્યો પોતાની 
વાતો દ્વારા ગપ્પા ગોષ્ટિ કરી હતી. અને 
ત્યારબાદ નાસ્તો કરી છુટા પડેલ 


વિરાણી ગામ માં સંસ્કારધામ સંસ્થાના મંત્રી 
માવજીભાઇ કેસરાણી. રતનશીભાઇ ભગત, 
ગોપાલભાઈ સેંઘાણી, ખીમજીભાઇ વગેરેએ 
હાજરી આપેલ હતી.. 

અહી અમૃતલાલ કાનજીઆણી, 
ઘનશ્યામ નાથાણી, 


શાંતિલાલ મનજી 


બાથાણી અને શાંતિલાલ કરમશી બાથાણી 
તેમજ કે.એસ.કીરાણા ભંડાર એમ પાંચ ઘરે 
પણ ભગવાન ની પધરામણી કરવામાં 
આવેલ હતી.. 

સંત અને વક્તા વલ્લભ કૃષ્ણ જી 
નાં વૈદિક જ્ઞાન ની માહિતી દ્વારા સમગ્ર 
વિરાણી ગામ ના જ્ઞાતિ જનો ખૂબજ પ્રફુલ્લિત 
થયા હતા.. 


જ 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન (સંસ્કાર ધામ) 


અવસાન નોંધ ઝુ# 


તારીખ: 03/08/2023 
સ્વ. ચંદ્રિકાબેન ભવનભાઈ પોકાર 
ઉ.વ. ૬૧, કરછમાં રવાપર 
હાલે નવસારી 


ક. 


કરિ હરે ટ. 
પજ દ॥1 | |! | 109 


તારીખ: 03/08/2023 


સ્વ. ધનલક્ષ્મીબેન ઓધવજીભાઈ પારસીયા 


ઉમર: વર્ષ 80,કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 
જુનાવાસ હાલે તિરૂકોઈલુર 


7 
૮ જઇ 


71%0/0ઘ/? 0040૫1૦ 


28 ૬0/22 


ન, 5/61 116 7/00 49,999 


ન 
0૭૮૮૦૩૦૦ 11૯૮ાંઇડાં૦1 
- 1170011 [26 ધ? લાત 1/00 1 210" પ્રવડાંડ. 

- 400 4૮૮01004011010 11 3* 170(2| પ1) 870166૬. 
- ળા0તાં 60 10૫05. 


ધ ર2 22591. 


દ૩#તાંઇડાંળ્ટ રિ૩દ€૯ડ 


- 00તાં 1વાઇવા1૫101* ઇતંલ 1ટ' 200 ₹ £01॥તાં॥ 5/0૫. 
મ ય નિહાળીને આપ બહેનને આશીર્વાદ ક €૦॥। (1૦૫૪ 
- »05€175ત/ત1 111 880 2111167. 
જ જા નુ પ પ પ ગૃપી લાઈક, કમેન્ટ અને વિડિયોને શેર કરવા બા 0 (0:.૦૦0૪૭૧ પટાંરત્ઝાાં 
ઝાઇન યાર રાખડાં તથા પોતાના દ્વારા નજ 
સાથે આ ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબ કરીને 41/1642 ન મનાઇ 0ઊપાંતંટ. (91) 89999 89162 


ઘરે વિવિધ ચીઝ વસ્તુ એકત્રિત કરીને 
બનાવેલ રાખડી વગેરે વગેરે.... 
એવા જ એક ભાગ રૂપે સમાજના 


23:૪૨ 1247૨₹£-55$:0254 ૦ ૪૦૦: #૬૦ળઇડદ૬ 


[લંડામ૦ા-813તા રરઘતંતા11: 9979352929 
41.1૬. 111708 1ર 2૪1. 11:0.. 
1117ણણ ર ।17013૦ ર1 દર પ્રાગ ૦રબગ્દાર કાળ ગ_।॥દ।રડ 


11₹:/%ઝ ૦-1૮ 
ડપ1-/૦૪ 14૦. 186/187 ગતા 1૫૦- 6 
વ્યાતતા॥ંતાપ્કાળત - 370 2014, વાતા, ૯પાંથ્ાત્લા - |1તાંઝ. 


4.1૬. 2003%િડ 


સ્પંદન સાધના પરીવારના કલાકારોને 
પ્રોત્સાહન આપશો આભાર સાથે જય સનાતન. 
[1035://)/0૫૫.૦૦/-૫/631/૦0[ર12૪2૪ 


છદ૬.,&૫/111: 1”. .%1%0 ૬11ર૦ ૨૬૯ 
£3૦૦૦રક5 1૬-૦૨ "૪૪૦૦૨ ॥ન૦બુખ્તતદ 


1ર 1૬ઇ-(ર૬૪૦5ા૬-૦૫" 1 ₹1રદ-૨૬।%૩ ૫% | ધ્ઝાઇર્છા ૬ 


-41110ધ05 & 19415/બ'4/૮૮006. 


૬૯૯ [#0૦૮૯€ ૩૮૮૩૦૯૬ ૭1: 


ળ/ળ!ળ/.01102:-૩1₹૦101(5૭1૧તદ:ટળ્લાંડ.૮૦.1 


1નણ-#%ઝ ૦૦21૯૮૬ 
ડા1 1પતા'ત/ત1 111001; ડ૭૫1૫૦૫/ [10. 186/187, ગળ 1૫૦. 7,8,9, €॥પવતળ્ત 
ઉત્વાવ॥॥|ત॥ત્વા1 - ૩70201, ।વ11011, ઊા|તવાતાં - ।1તાંત. 
1તતા€૩1001॥4તાં નિ1તતા1ાં - 100. 4-91 99791 57883 


છાર.પલાત ૦૬-૬-૫1૯૬ 


-4૧. 090 /0૫7&0 - ॥0૩ણાપ&ળ૮& - 
।1વડ।1૦ાત્ઞાં - 110. 4-91 94826 ૦5508 


૩. ઉદઉ।દ।પપ/ા - 10101114700 


પ્ર1પણાલઝાતાં - 1010. ન- 91 98843 12266 


પલા તાતંઝાત્ાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. પ૪્દ/0/40 - 1દા- ૫૦/47 


4. પ11/4૪૫૪/ઝ& - &પ્રખન/ ગણ /0દડ।4 
811ત૫/€35ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 3ઉિતા૦૬॥ાતાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. 10/10/70 - 0ઉ0& : 1રંતાંણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


ટર#પઇ॥ દપ ારટારાડદ 


.રકેરઃરરરરઝરછર: રરર 


£:.2૯201 દાર પ્ર 1117ણદાર ।(0119૦ર1-૬ર 


| 
।નદ.% ૦૪1૯૬ 
ઇક (પ૦. 3, ૦૦પાત્ત ₹1૦૦૪ શગ૦૬ (૫4૦. 2868, 
5૦૮4૦ - 3, (કત €1318પ%/ક /પૂઝગ્લાતાતલ, વલાત્તાળાતાપ્લાત | 
«11૮43, બપઘાંછત્ક - 370 2014. | 
છાપઝાત્તદાઝાપ્યાં રિઘાતંતાતમાં - 1/0૦. *૦૧4 ૦૦7૦4૧ 57884 


“કડ શ 


4.16. 1-11011:5 


1#1₹.8૩ ૦#₹:#1૯૬ 


45, ૦૦૩ગ્કાતડાળત €1૫૦૦૮૮, ઉપાવ્કધંધૂગ્ઘા, 
1«પાંઞાલતલતા, «૬૮13, ૯પાંલત્લા - 370 140. 
તલુવાંડા1ઝપ્તાં રિઘવતા'ાં - 10૦0. # 91 99૦254 98૦4૭ 
0ઊ॥11લાંછાપ્તાં રાપવતા] - 101૦0. * 91 99784 49205 


